MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 29 


UPPBLASTUR A ISLANDI 
I LJOSI GSKULAGARANNSOKNA 


Wind Erosion in Iceland 9, 


A Tephrochronological Study ye 


BY 


SIGURDUR THORARINSSON 


Reprinted from 
ARSRIT SKOGREKTARFELAGS [SLANDS 
196 Lupp: 17—54 


POLARPAM 


(GEx) 2° LLE’LGG swe 


OH 


Date Due 


THO 


THORARINSSON Sigurdur 
AUTHOR 


TITLE 


—_= iF @ 


Oskula aranns6kna. 
_ 


Pd - 
~—Uppbl as tur £13 and; iE Ages 


THE UNI 
EDMON (UN, AL 
GANADA 


BOREAL INSTerr ee Eos | 
TRALA 


DIK LA 


cceeere rs 


SIGURDUR PORARINSSON: 


Uppblastur a Islandi 


i ljosi 6skulagarannsokna. 


Inngangsoro. 

Gloget er gestsaugad. bad er frédlegt ad ferdast um I[s- 
land med erlendum natttrufredingum og fylgjast med pvi, 
hva6é beim bykir markverdéast af pvi, sem fyrir augu ber. 

Sidastli6i6 sumar atti ég bess kost ad fylgja um landi6é 
fjolda erlendra jarédfredinga og landmotunarfredinga, 
vidsvegar a6 Ur verodldinni. Pessir visindamenn hof6u mjog 
mismunandi sérgreinar og bvi misjafnt, hva6 beim botti 
forvitnilegast ad} kynnast hérlendis. En eitt var bad, sem 
beir ner allir hof6u oré 4 vid mig. Pa6é var, a6 uppblastur 
hér 4 landi veri geigveenlegri en beir hefSu getad gert sér 
i hugarlund a6 veri6 geti i landi med tthafsloftslagi. Vera 
ma, a6 uppblasturinn hafi vaxid sumum beirra meir i aug- 
um vegna bess, a6 hann kom beim 4 6vart, en meir hygg ég 
b6 hafi ra6i6 um athygli beirra 4 bessu fyrirberi, a6 gloget 
er gestsaugad, enda er bad reynzla min, sidan ég for ad 
fylgjast med ferdum ttlendra nattirufredinga um fsland, 
ad beir reki ner allir augun i betta fyrirberi: jarévegs- 
eyOinguna af véldum uppblasturs, og telji, ad bar eigi Is- 
lendingar vid miki6 vandamal a6 strida, er taka burfi vis- 
indalegum tokum. Vitanlega eru bad ekki adeins utlend- 
ingar, sem vekja athygli 4 bessu vandamali. Flestum hugs- 
andi Islendingum er bad léngu ljést, ad hér er vid vanda- 
mal a6 etja, bott beir liti pad e. t. v. ekki eins alvarlezgum 
augum og sumir Uttlendinganna gera. Ymislegt er skrifad 


17 


BOREAL INSTITUTS 
LIBRARY. 


44867 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


um betta efni hérlendis. En helzt til mikid af beim skrif- 
um eru dagbladagreinar, sem mestmegnis eru ordaskak og 
illa rokstuddar stadhefingar. Pad sem 4 skortir eru vis- 
indalegar rannsoéknir, er dregi6 geti fram stadreyndir til 
ao gundvalla staShefingar 4. Pad er mikill 4byrgéarhluti 
ad fjolga saudfé i landinu svo sem gert hefur veri6é si6- 
ustu arin an bess a6 taka uppblasturinn og orsakir hans 
til rekilegrar visindalegrar athugunar, svo og beitarbol 
landsins, Buskapur, sem gengi 4 dyrmeetasta kapital lands- 
ins, sjalfa grédurmoldina, myndi jaéra vid glep gagnvart 
komandi kynsl66um, og ekki er bekkingarleysi6 lengur til 
afsokunar. Sem betur fer er ymsum af forsvarsmonnum 
islenzks landbtinadar ad verda ljést, hvad hér er i hifi, 
og hafnar eru nu, bdott i of smaum stil sé, athyglisveréar 
rannsoknir 4 beitarpoli og méguleikum 4 uppgredslu af- 
réttarlanda (S. Fridriksson 1960, I. Borsteinsson 1961), 
enda ma ekki seinna vera, ef afstyra skal vodéa. 


Vikid ad eldri skrifum wm uppblastur. 

Adour en ég vik ad eigin athugunum 4 uppbleestri skal, 
til frééleiks beim, sem kynna vildu sér nanar betta vi6- 
fangsefni, vikid a6 bvi, sem Adur hefur verid skrifa6 um 
islenzkan uppblastur. Er po langt fra bvi ad hér sé um 
temandi yfirlit a6 reda. 

{ ritum Porvalds Thoroddsens ber uppblastur og sand- 
fok vida 4 géma, enda mun hann hafa fengid sérstakan 
ahuga fyrir vindrofi og vindsvérfun'), er hann dvaldi i 
Leipzig og hlyddi 4 fyrirlestra F. von Richthofens, en 
Richthofen hlaut heimsfreeg6 fyrir rannsdéknir sinar 4 loss- 
myndun Kina. Porvaldur telur eyéingu birkiskéganna a6- 


1) Vindrof er hér notaS um pav, sem a visindamali nefnist deflation, 
vindsvOrfun um pad scm nefnist corrasion. Samkvemt pvi er pad 
vindsvorfun pegar sandfok sverfur steina og myndar_ priflétunga 
(mynd 1), og einnig begar vikur- eda sandfok sverfur grassv6rd, en 
vindrof er bad, pegar vindurinn feykir burt moldarjardvegi. 


18 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


Mynd 1. Vindsorfnir steinar (pbriflétungar) vestast 4 Ingdlfshofoa. — 
Dreikanters are very common in Iceland as a result of the effective 
corrasion. The picture is taken on cape Ingolfshéfdi. 

Photo S. Pérarinsson. 


alorsok uppblastursins 4 Islandi. Hann segir berum or6- 
um: ,»Par sem graslendi hefur blasi6 upp, er bad oftast 
ad kenna eydingu skéga“ (Lys. Isl. II, bls. 442). Eydingu 
skéga telur Porvaldur vera fyrst og fremst af voldum 
mannsins og husdyra hans, einkum saudkindarinnar og A 
ekki nogu horé or6d yfir skilningsleysi benda 4 bessu. 
Hann nefnir p6 einnig dzemi bess, a6 eldgos hafi eytt skég- 
um, og byggir bar einkum 4 lysingum séra Siguréar Gunn- 
arssonar 4 Hallormssta6 (Ferdéab6k I, bls. 55—60). 
Pyzku jaréfredingarnir K. Sapper, W. von Knebel og 
H. Reck vikja allir a6 vindrofi og vindsvérfun i sam- 
bandi vid moétun Islands, 4n bess ad reeda orsakir upp- 
blastursins (Sapper 1909; von Knebel — Reck 1912). ba 
ma nefna fyrirlestur Poul Harders um foksand (Harder 


Ag 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


Mynd 2. Vindrof. Moldarbard nerri Budlungahdfn i Axarfirdi. Ljosa, 
aberandi éskulagid er H3. — ,,Rofbard“ on a deflated gravel terrace in 
Axarfjérdur. The light tephra layer ts Hg. 

Photo S. Pérarinsson. 


1911), en Harder ferdadist um Island sumurin 1908 og 
1909. Fyrirlesturinn fjallar eingongu um vindsvorfun. 
Arid 1926 varéi senskur visindama6éur, Carl Samuels- 
son, doktorsritger6 um vindrof i kuldabeltinu og tempru6u 
beltunum og var su ritgeré bygg6 ad nokkru 4 ranns6okn- 
um hans hér 4 landi, en hér dvaldi hann sumari6 1923. 
Samuelsson skrifar, a6 ,,pa fa platser pA var jord torde 
vindarnas geografiska betydelse vara storre an pa Island‘ 
(1925, bls. 355). Hann telur, ad eydimerkur 4 Islandi beri 
ad skoda sem vindaudnir (vinddknar) fremur en sem 
kuldaauénir (kéld6knar). Hann bendir einnig 4, a6 burrk- 
un myra meo framreslu geti leitt til ad ber blasi upp, svo 


20 


ARSRIT SKOGRAUKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


sem sked hafi med myrar 4 Gotlandi i Svipjo6 (Samuels- 
son 1926). Geti betta verid okkur Islendingum nokkud 
fhugunarefni. 

Steinn Emilsson steinafredingur birti arid 1931 ritger6 
um léssmyndun 4 Islandi og 4hrif foksins 4 steinefnamagn 
islenzkra myra, sem er hlutfallslega miklu meira en vi6- 
ast annars stadar gerist. 

Frédlegan kafla um ahrif sandfoks 4 halendinu er a6 
finna i riti N. Nielsens: Contribution to the Physiography 
of Iceland (bls. 245—251), en bad kom ut 1933. Pjddverj- 
inn W. Iwan vikur ad uppblestrinum i bok sinni um Is- 
land (Iwan 1935). Hann bendir 4a (bls. 59), a6 nuverandi 
grodurmork a halendinu séu ekki i jafnvegi vi6 loftslagi6, 
heldur ra6i beim eydandi Ofl, 4n bess b6 abd reda bau Ofl 
nanar. Sidar birti Iwan ritger6 um loss og sandfok 4 
Islandi (1937), par sem m. a. er bent 4, hversu blandinn 
eldfjallaosku islenzkur moldarjaré6vegur sé. 

Ari6 1942 var aftur varin doktorsritgerd, sem ad nokkru 
fjalladi um vindsvorfun og vindrof 4 Islandi. Var pad 
frakkneskur madur, A. Cailleux, ni heimskunnur visinda- 
maour, sem var6i hana vid Sorbonne haskdélann (Cailleux 
1942, sbr. og S. Pérarinsson 1947). Adur hafdi Cailleux 
skrifa6 allitarlega ritger6 um ahrif vinda 4 islenzkar gos- 
myndanir (Cailleux 1939), byggéa 4 rannséknum hérlendis 
Sumario 1937, er hann feréadist vida um landid, adallega 
i fylgd med Hakoni Bjarnasyni. Ofangreind rit Cailleux 
fjalla adallega um logun vindsorfinna sandkorna og hafa 
oro6i6 upphaf a6 heilli visindagrein, morfometri. Orsakir 
uppblasturs hérlendis reedir Cailleux ekki. 

Sviinn N. G. Horner, fregur eyéimerkursérfredingur 
og samverkamaour Sven Hedins i Gobi eyéimorkinni, t6k 
patt { fredsluferd til Islands sumarid 1948 og skrifadi 
litla ritger6 um athuganir sinar. Hann skrifar bar m. a.: 
»sakerligan pa goda grunder far faren skuld for de sar i 
vaxttacket, som blottlagger jorden for vindens uppflik- 
ning, men mdjligheten att ocksa klimatvaxlingar skulle 


21 


ARSRIT SKOGRAEKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


spela in kan inte a priori avvisas‘‘ (Horner 1949, bls. 46). 

P. Bout, franskur landmotunarfredingur, dvaldi hér 
sumarid 1950 og skrifadi sidan heila b6k um landmotun 
{[slands. bar fjallar hann einnig um 4hrif vinda, adallega 
vindsvorfun, i framhaldi af rannsédknum Cailleux (Bout 
1953, bls. 35—52). 

Norskur visindamadour, J. Lag, fra landbunadarhask6l- 
anum norska, feréadist hér nokku6 um landi6 sumari6 
1955 og athugaéi uppblastur. Hann er svipa6rar skodéunar 
og Horner, skrifar: ,,Serlig har beiting vert farlig“ (Lag 
1955, bls. 22); en hann bendir einnig 4, a6 versnandi loft- 
slag hafi geta6d att einhvern batt i auknum uppblestri. 

Sumari6 1952 dvaldi ameriskur skégrektarmadur, R. 


Mynd 3. Petta moldarbard, sudur af Leirubakka 4 Landi, ris 6.6 
m yfir bjorsarhraunid (8000 ara), sem hesturinn stendur 4. Par af 
hafa efstu 0.6 hladizt upp sidan 1845. — This rofbard rises 6.6 m. 
above the surface of the Great Thjorsad Lava (8000 years old) on which 
the horse is standing. Thereof the uppermost 2.6 m have been accu- 
mulated since 1104 A.D., 2 m since 1510 A.D. and 0.6 m since 1845. 

Photo S. Pérarinsson. 


22 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


F. Taylor fra Alaska, um halfan manué 4 I[slandi 4 vegum 
F. A. O., og segir i bladavidtali (Mbl. 19. sept. 1952) a6 
uppblastur sé hér storfelldari en sig hafi 6ra6 fyrir. Ann- 
ar amerikumadur, préofessor J. B. Campbell fra Kanada, 
kom tvivegis til Islands 4 vegum F. A. O. til bess a6 rann- 
saka uppblastur og uppblastursvarnir hér 4 landi og gera 
tillogur um uppblastursvarnir. Sumari6 1954 dvaldi hann 
hér sex vikur og halfan bridja manu6d sumari6 1956. Hann 
samdi tver greinargédar skyrslur um rannsoknir sinar 
og ger6i athyglisveréar tillogur um uppblastursvarnir o¢ 
um notkun haglendis. Campbell telur, ad 4 sumum lands- 
sveoum, t. d. sums stadar 4 Vesturlandi, sé rim fyrir 
fleira bufé en bar sé nu, en 4 66rum svedum séu bithagar 
ofsetnir. Hann leggur m. a. til ad fjolga ekki vetrarfd6r- 
udu sauofé i landinu fram yfir 750 000, fyrr en unnt sé a6 
sja, hvernig sa fjarstofn svari til bess beitarlands, sem 
kostur er 4. (Campell 1955, 1957. Utdrattur ur skyrslum 
hans er a islenzku i afmelisritinu Sandgreéslan, bls. 279- 
290). 
Pyzkur landfredipréfessor, Th. Hurtig fra Greifswald, 
ferdadist vida um Island sumarid 1959. [ stuttri ritgerd, 
sem hann hefur skrifad um saudbeit 4 Islandi, heldur 
hann pbvi fram, ad saudfé sé begar svo maret 4 sumum af- 
réttarlondum, a6 til landau6nar horfi (Hurtig 1960, bls. 69). 
Rétt er ad undirstrika ba6d, ad pbeir utlendu fredimenn, 
sem hér hafa verié nefndir, hafa adeins getad kynnt sér 
uppblasturinn meod eigin augum, sumir hverjir 4 mjog 
stuttri dv6l, 4n bess a6 geta gert nokkrar eiginlegar rann- 
soknir 4 uppblestrinum og orsékum hans. Stadhefingar 
beirra byggjast bvi ner eingéngu 4 pbvi, sem fyrir augu 
beirra hefur borié og frédleik, sem beir hafa snapad saman 
hja Islendingum og er 4lit beirra oft litad af skodunum 
beirra islenzku fredimanna, sem beir hafa komizt i kynni 
vid. Engu a6 sidur er frédlegt a6 kynnast Aliti pessara ut- 
lendinga — pbvi gloget er oft gests augadé, bdétt vitanlega 
megi ekki um of a bao treysta. 
a 25 
‘Bele 


pe B 
oa ae 
2 


2.2 9 3 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS {SLANDS 1960—1961 


Mynd 4. Uppblasturinn hlifir ekki votvidras6mustu hérudum lands- 

ins. Moldarb6rd og blasid land upp af Skégaskdéla. Madur stendur vid 

bardid til hegri. — The deflation affects even the most rainy districts 

in Iceland. Rofbards and deflated area above Skégar in the Eyjafjéll 
district. Note the man at the rofbard to the right. 

Photo S. Pérarinsson. 


Af islenzkum skrifum um vindrof og uppblastur, sem 
birzt hafa sidustu aratugina skal adeins 4 fatt eitt drepid. 
{ ritger6 Hdkonar Bjarnasonar: Pjorsardalur, i Arsriti 
Skégrektarfélagsins 1937, er rakin skilmerkilega saga 
skégareyOingar og uppblasturs i Pjorsardal fra 16. dld 
til vorra daga. Hakon hefur sidar birt ritgerdir um hli6- 
sted efni (1941, 1947) og margar ritgerdir um orsakir 
og afleidingar skégareydingar 4 Islandi (1942, 1944, 1953), 


24 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


par sem hann telur ofbeit eiga drygstan batt i uppblestri 
landsins. Frodleiksbondinn Gudémundur Arnason i Mila 
4 Landi t6k saman frodlega ritgerd um uppblastur og ey6- 
ingu byla i sveit sinni. Greinargeré Rundlfs Sveinssonar 
,um grddureyOingu, sandfok, uppblastur, sjalfgredslu og 
rektun sanda og foksveda 4 Islandi“, er réttsyn og vel 
samin. Efnismikil er samantekt Arnors Sigurjénssonar: 
Agrip af gédurségu landsins til 1880, og ymsan frédleik 
bar a6 finna. Prjar sidastnefndu ritgerdéirnar er ad finna 
i bokinni Sandgreéslan, sem gefin var Ut 1958, og er bar 
margan annan froddleik ad finna um uppblastur og sand- 
fok 4 Islandi. Undirritadur hefur vikid ad uppblestri og 
orsOokum hans i nokkrum ritgeréum (Thorarinsson 1944, 
bls. 11—138; 1956, bls. 24—25; 1958, bls. 59—71; 1960, 
bls. 168—169; sja einnig Bjarnason & Thorarinsson 1940, 
bls. 6—7. Loks er a6 geta rits Bj6rns Jéhannessonar, The 
Soils of Iceland (1960), grundvallarrits um islenzkan jar6- 
veg, bar sem uppblastur og patt hans i jarévegsmyndun 
edlilega ber nokku6 4 géma. 

Vid lestur bess, sem Islendingar hafa skrifad um upp- 
blastur og orsakir hans og b6 einkum vid lestur blad}agreina 
beirra, er af og til birtast um pbetta efni, kemur berlega i 
lj6s, a6 eri6 eru skiptar skodéanir, bedi medal leroéra og 
leikra, bedi um ors6k uppblastursins og umfang hans fra 
upphafi Islandsbyggdar. Sumir kenna ner eingéngu um 
eyOingu skéga af manna véldum og htsdyra og pa ekki 
sizt vegna ofbeitar, adrir reyna aod frikenna sau6dkindina 
ad mestu eda Ollu og er jafnvel svo langt gengid, a6 telja 
saudbeitina landinu til béta. Bessir forsvarsmenn sau6- 
kindarinnar leita orsakanna til uppblastursins adallega i 
eldgosum og slemu Aarferdi. A sidustu Arum virdist hafa 
gett vaxandi tilhneigingar til a6 fria saudékindina af skuld 
{ landeyéingunni og mun st tilhneiging fremur sprottin af 
vaxandi ahuga fyrir fjdlgun sau6dfjar, en af opinberun 
nyrra sanninda a grundvelli visindalegra, hlutlegra rann- 
sokna. 


25 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


Eini moguleikinn til a6 fa ur pvi skori6, hverjar séu hof- 
udorsakir hins mikla uppblasturs 4 Islandi er: rannséknir 
og aftur rannséknir. Tilgangurinn meo eftirfarandi rit- 
gerdarkorni er einkum a6 vekja athygli 4 rannséknara6- 
fer6, sem eetti ad geta ordi6 til nokkurrar hjalpar og skori6 
ur einhverjum vafaatridum i bessu pyéingarmikla og )j66- 
arhagvaréandi deilumali. Pessi adfer6d er: 


Oskutimatalio. 


Oskutimatalid eda tefrékrénélé6gian er rannséknaradfer6, 
sem byggist 4 konnun eldfjalladskulaga i jarévegi. Er ba 
konnud ger6d laganna, litur og efnasamsetning, groéfleiki 
og bykkt og Onnur einkenni, er verda mega til a6 bekkja 
login fra einu jarévegssniéi til annars, rekja utbreidslu 
beirra og finna eldstodina, sem bau komu fra. Pessari ao6- 
ferd6 hefur nti verié beitt hérlendis i aldarfjo6réung, eink- 
um til rannsoknar 4 eldfjallasogu landsins, sem vid Hakon 
Bjarnason héofum i sameiningu sumari6 1935. Pad hefur 
smam saman tekizt a6 ,,hafa upp a“ allmorgum 6éskul6g- 
um mynduéum eftir ad Island byggdist. Medal beirra eru 
flest Heklulogin, nokkur Kotluloég og login tv6 fra gosum 
Oreefajokuls 1362 og 1727. Hefur tekizt ad rekja Utbreidslu 
flestra bessara Oskulaga all nakvemlega. Einnig hefur 
tekizt a6 rekja utbreiéslu allmargra fors6gulegra éskulaga 
og akvar6éa aldur nokkurra beirra med melingu geisla- 
virks kols (C14) e6a med frjégreiningu. Audveldast hefur 
reynzt a6 rekja ljésu, liparitisku 6skul6gin og vill svo vel 
til, ad medal pbeirra er ad finna mestu og utbreiddustu 
postglacidlu éskulégin 4 Islandi. brji forséguleg liparit- 
oskulog fra Heklu, sem ég hef nefnt H, H, og H;, hafa 
verl6 aldursakvoréu6 med C14 adferdinni. Aldur H, og 
H; var akvardéadur i Kaupmannah6éfn 1953 An tillits til 
hins s.k. ,,Suess effect“, b. e. breytinga 4 kolefnismagni 
loftsins sidan idnvedingin héfst { byrjun 19. aldar. Per 
aldursakvaréanir hafa nt veri leidréttar og samkvemt 


26 


ISLANDS 1960—1961 


a 


KTARFELAGS I 


2 


ARSRIT SKOGRA 


ery sua) vsyday auyokys ayy fo dou az<ysvdosy— “yy sulsse[nysQ mpd So xsQraiqiQ “¢ pudW, 


[ds wo'3LAHdvaos! » |! . oi 
P f : 
Gua Bo Ca ae ee a ee 
QNNOJ LON *H_ O : oS 0 
£H G31L4INGGNIM AQ 
d3yN010D 10S IwISsS301 + a 


WO 'YSAV1 9° 
-VHHd3L 4O SSINXDIH1 €O- 


fy 


4 


yNGUOrsVNYyOH 4p 


1014 Xd 


| 


7 
Y7 BNGYEOr4nI91S 


27 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


beim er aldur H; (K-141) 6610+170 ar, en aldur Hy, 
(K-140) 4030 + 120 ar (Tauber 1960). Aldur Hz, akvar6- 
adur i Yale, er 2720 + 130 ar (Preston et al. 1955). Ha og 
H, munu vera ttbreiddustu éskulégin 4 Islandi og Ut- 
breidsla H, O6llu meiri, en bad pekur um 80 busund 
ferkm. lands og rummal bess nyfallins hef ég daztlad 
um 12 km? (Thorarinsson 1960, bls. 154). Mynd 5 syn- 
ir tutbreidslu og pbykktardreifingu pessa dskulags. Ut- 
breidsla H, er svipu6. Pad ner po ollu lengra til sudurs 
4 Austurlandi og allmiklu lengra til sudurs 4 6refunum 
austur af Heklu, en H;. Utbreidsla H; er ekki fullkénnu6éd 
enn, en bad hefur einnig dreifzt adallega yfir midhalendié 
og Noréurland. Sama er um liparitoskulagi6 H,, ur fyrsta 
sdgulega Heklugosinu, en austurmork bess 4 Nordéurlandi 
er erfitt a6 draga, bar ed 6nnur 1j6s log koma bar einnig 
til greina, og bvi hef ég ekki i eftirfarandi toflu (toflu 
III) tekid me6 melingar 4 dypt lagsins 4 norélenzka m6- 
bergssveedinu. 

Utbreidsla liparitéskulagsins mikla tr Orefajokulsgos- 
inu 1862 hefur veri6 kortl6g6 allnakvemlega (Thorarins- 
son 1958, bls. 74). SG aska bekur 38 000 ferkm. af austur- 
hluta landsins og féll p6 a6 mestu i haf. Enn er a6 geta 
tveggja liparitoskulaga med mikla ttbreidslu. Annaé pess- 
ara Oskulaga kalladi ég i doktorsritgerd minni VIIb og 
taldi mig sidar hafa fundi6 upptok bess austan Frosta- 
stadavatns i gig, er ég nefni Grakollu. Rannsékn sidustu 
sumurin synir )6, ad svo muni likast til ekki vera. Grakollu- 
vikurinn er a6 visu mjog svipads aldurs, en 6 nokkru eldri, 
en virdist hafa borizt eingéngu til nordurs og noréausturs 
og stendur bvi enn sti sko6un, er sett var fram i riti minu 
um Orefajékulsgosid 1362 (1958, bls. 50), ad ljésa lagié 
milli O. 1362 og Hz i jardvegssnidsum um midhluta Austur- 
lands sé tr Grakollu. bykkast er betta lag bar eystra 4 
JOkuldal. Uppt6k VII b munu vestar en Frostastadavatn 
og liklegast, ad lagid sé ad rekja til Hrafntinnuhrauns- 
svedisins. En betta 6skulag er adé finna um mestan hluta 


28 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


Sudurlandsundirlendisins, svo og i Kjésarsyslu og Borgar- 
fjardarsyslu og vestur 4 Myrar. Meo frjégreiningu 4 jar6- 
vegi kringum bejarrustir i Pjorsardal var hegt ad syna 
fram 4 a6 betta lag hafdi myndazt mjog skémmu fyrir 
landnam, liklega kringum 800 f. Kr. (Thorarinsson 1944). 
Petta ttbreidda og tiltolulega audpekkta oskulag er bvi 
mjog pénanlegt til athugunar 4 pbvi i jardédvegssniéum, 
hverjar breytingar verdéa a grod6urfari og jardvegi vid 
landnam 4 Islandi. 

Medal vidattumikilla 6skulaga fra sdogulegum_ tima, 
hverra Uutbreidsla hefur ni verid rakin, ma nefna Heklu- 
login 1800, 1510, 1693 og 1766, Kotlulégin fra 1721 og 
1755 og Oskulag fra Kotlugosi, sem hvergi er nefnt i ann- 
alum, en hefur att sér stad nerri aldamoétunum 1500 og 
rekja ma Oskuna vestur um Suourland, allt til Reykjavik- 
ur. bA ma nefna Oskjuéskuna fra 1875 (A 1875) og svart 
bykkt lag, sem rekja ma um allt Austurland og austur- 
hluta Noréurlands, en bad hef ég talid falli6 4 sidari hluta 
15. aldar. (Thorarinsson 1958, bls. 53). 
 Augljést ma vera, a6 med pbvi ad fera sér i nyt bessi 
aldursékvérdudu dskulég, ma afla margvislegs frédleiks 
um jarévegsmyndun hérlendis. Pvi midéur hefur mér gef- 
izt litill timi til a6 sinna pbeirri fro6leiksoflun, en pbé skal 
nu viki6 hér ad nokkrum atridum. 

Bad er alkunnugt, a6 islenzkur moldarjarévegur, sem 
kallast i heild losskenndur (loessial), er mjog misbykkur 
og misgréfur. En bykknun bessa jarévegs og gréfleiki 
hans er einskonar melikvar6i 4 uppblasturinn. Uppblastur 
a einu svedi veldur ad jafnadi afoki 4 6nnur, bar sem 
grd6ur er fyrir til ad binda foki6, og veréur Afokid bvi 
meira og grdfara sem uppblasturssve6i6 ferist ner Afoks- 
svedinu. Pvi er bad ad einstaka jarévegstorfur umluktar 
orfoka landi risa hatt yfir yfirbord bess jardvegs, sem bar 
var adur en uppblasturinn héfst, og gefa bvi ranga hug- 
mynd um pbykkt bess jarévegs, sem burt blés. Af sOmu 
astedu eru rofbéréin, sem liggja ad A4fokssvedunum, mun 


29 


ARSRIT SKOGRAEKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


herri en grdéurlendin skammt inn af beim, og einangr- 
adar jardévegstorfur 4 foksvedum mun herri avedursmeg- 
in en hlémegin, ef midad er vid adalfokattina, svo sem 
synt er 4 10. mynd. 

Arleg bykknun hins losskennda jarévegs fer einkum 
eftir Afokinu og ef hegt er a6 mela hina arlegu bykknun 
bessa jardévegs og gréfleik hans 4 ymsum timabilum, ma 
fara nerri um bad, hversu mikil brog6 hafi verid a6 upp- 
blestri 4 vidkomandi timabilum, ba} ma sem sé rekja 
sogu uppblastursins. Og hér er bad sem oskul6gin eru til 
svo mikillar hjalpar. Mikill fjoldi jarévegssnida me6é osku- 
logum hefur verié meldur vidsvegar um land (sbr. mynd 
45). Sum beirra hafa veri6 meld i beim tilgangi einum a6 
rekja Uutbreiéslu 6skulaganna og pykkt beirra og hefur ba 
ekki alltaf veri6 hirt um nakvema melingu 4 jar6dvegi 
milli 6skulaganna. En Onnur hafa veri6 meld allnakveem- 
lega, ekki adeins Oskul6gin, heldur einnig pykkt jar6évegs- 
ins milli 6skulaganna og gréfleiki hans. I moldarjarévegs- 
snidum hefi ég ad jafnadi greint milli fernskonar grof- 
leika: sandjaré6vegs, méjarévegs (mor hér i sOmu merk- 
ingu og i ordinu mohella), mélujardvegs og leirjardvegs 
og fylgt ba kornasteréarstiga Atterbergs, en samkveemt 
honum er bverméal sandkorna 2-0.2 mm, mokorna 0.2- 
0.02 mm, mélukorna 0.02-0.002 mm og leirs < 0.002 mm. 
Pessa adgreiningu hef ég synt i hinum teiknudu jarévegs- 
snidum og raunar einnig adgreint i sumum rofbaréasni6- 
um mjog groft fok fra sandbornum jar6évegi. En bessi a6- 
greining min byggist i flestum tilfellum adeins 4 athug- 
unum uti i natturunni, en ekki 4 sigtun jardvegsins 4 
rannsoknarstofu, og er bvi ekki um nakvema melingu 
ad reeda. | 

[ ritgerd minni um Oreefajékulsgosid 1362 (Thorarins- 
son 1958) birti ég toflu (op. cit. bls. 70), sem hér er birt 
sem tafla I, leidrétt med tilliti til adurnefndrar lei6- 
réttingar 4 aldri éskulagsins H,. Tekin voru med bau 
burrlendissni6 ein, sem ekki voru meld i rofbéréum. Af 


30 


ARSRIT SKOGRAEKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 
TAFLA J.. TABLE I. 


bykknun lésskennds moldarjardvegs i nokkrum snidum a Austurlandi. 
The rate of thickening of mineral (loessial) soil in some profiles 
in E. Iceland. 


Arleg Arleg Arleg 
Dypi a bykknun bykknun bykknun 
A 1875 Thickening Thickening Thickening 
Depth of per year <A 1875- per year per year 
A 1875 1875-1950 O 1362 1362—1875 H.-H, 2080—770 
fosre Be G. 
cm mm cm mm cm mm 
22 
Valpjofsstadur Bf 35 5 0.67 10 0.19 
Pingmuli Bf 36 9 1.20 18 0.35 
Arnaldsstadir Bf 37 12 1.60 13 0.25 10 0.80 
Hallormsstadur Bf 34a 8 1.07 13.5 0.26 8 0.06 
— Bf 34b 6 0.80 10 0.19 
St. Sandfell Bf 33 6 0.80 11 0.20 
Skjolddélfsstadir Bf 18 10 1.33 12.5 0.24 16.5 0.13 
— Bf 19 5.5 0.73 15 0.30 15 0.11 
_ Bf 20 6.5 0.87 10 0.19 17 0.13 
Bru Bf 17 15 2.00 23 0.45 10.5 0.08 
Becpial 8.3 Ll 13.6 0.27 12.8 0.10 
Average 


bessari toflu ma draga pba alyktun, a6 um midbik Austur- 
lands hafi jarévegsbykknun, og bar meé afok og uppblast- 
ur, verid nokkrum sinnum hradari sidan Askja gaus 1875 
en milli Orefajékulsgossins mikla 1362 og Oskjugossins. 
Pessi tafla synir einnig, a6 4 timabilinu milli bess er 6skju- 
login H, og H, myndudust, pb. e. 4 timabilinu fra pvi um 
2080 bar til um 770 f. Kr. (bessi arto] eru bygg6 a C14 
akvor6unum og vitanlega ekki nakvem), hefur lossjar6- 
vegsmyndun verid meir en helmingi hegari en 1362— 
1875 e. Kr. En timabilid milli Hs og H4 er lokaskei6 yngri 
steinaldar og mestur hluti bronsaldar 4 Nor6éurlondum, 
en meo bronsoldinni lykur postglaciala hlyvidrisskeidinu. 

I toflu I eru of fA snid til ad Gruggt sé 4 beim einum ad 
byggja. Pvi hef ég nti teki6 saman toflurnar II og III, sem 
na yfir miklu meira landssve6i og byggjast 4 miklu fleiri 


31 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


jardvegssnidum. Tafla II synir jarévegsbykktina milli 
éskulaganna H, og Hy, 4 ymsum svedum. Ef vid berum 
saman vid toflu I, sj4um vid ad pykknunin 4 Austurlandi 
er ad heita m4 hin sama samkvemt badum toflunum, enda 
pdétt tafla I byggist 4 meir en helmingi feerri snidum. Bend- 
ir bad til bess, ad ekki burfi akaflega moérg sni6 til a6 
komast a6 nokkurn veginn réttri nidurst6du um jarévegs- 
bykktina milli H, og H4, en baéd stafar af pvi, ad bessi 
bykkt er svo tiltélulega jofn og regluleg 4 st6rum lands- 
svedum. Taflan synir t. d., hversu jofn pykktin er 4 Nor6- 
urlandi og b6 heldur meiri 4 mébergssveedinu en 4 blagryt- 
issvedinu. A haélendinu er hin um helmingi meiri en 4 
Noréurlandi og 4 Sudurlandi 3—4 sinnum meiri en 4 
Noroéurlandi, mest i nagrenni Heklu, bvi ba6 leidir af ut- 
breidslu H., og H, a6 snidin 4 Sudéurlandi austan Pjorsar 
eru flest i Landsveit og nyrzt 4 Rangarvollum. Pessi pykkt- 
armunur jarévegs a Noroéurlandi, Sudéurlandi og Austur- 
landi stafar af mismunandi miklu afoki. Su stadreynd, a6 
bykktin er meiri austanlands en noréan skyrist af pvi, a6 
i efri logum ve6rahjupsins eru loftstraumar ad jafnadi 
vestlegir, og fin eldfjallaaska, sem kemst upp i bau loft- 
log, berst pvi meir til austurs en til annarra atta. SG mynd, 
sem fest af bykknun jar6vegs milli H, og H, samkveemt 
toflu II er i hofuédrattum nesta lik beirri mynd (6), sem 
hér er tekin me6d tr adurnefndu riti Bjorns Jéhannesson- 
ar (1960, mynd 16), en hin synir hundradshluta stein- 
efna i efstu logum myra 4 ymsum stédum 4 landinu. Bend- 
ir bao til bess, ad a bvi skeidi péstglaciala timans, sem nefn- 
ist bad ,,subboreala“ og varaéi fra bvi um 2500 bar til um 
600 f. Kr., hafi loftstraumar yfir Islandi verid i st6rum 
drattum svipadir og nui. Sé borid saman Nordurland og 
Sudurland kemur i 1j6s, sem fyrr getur, ad jardvegsbykkn- 
un milli H, og Hy, er brisvar sinnum hradari 4 Suéurlandi 
en Noréurlandi og redur bar nokkru um, ad svo morg snid 
fra Sudurlandi eru { nagrenni Heklu. I toflu III er aftur 
a4 moti adeins helmings munur 4 bykknuninni nordan og 


32 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 
TAFLA II. TABLE II. 


bykkt losskennds moldarjardvegs milli Hg og Hg. 
Myndunartimi —~ 2080 — ~— 770 f. Kr. == ~ 1300 ar. 
Thickness of mineral (loessial) soil between layers Hz and Ay. 


Time of formation ~ 2080 — — 770 BC. =  —-— 1300 years. 
Tala Mesta Minnsta Medal Arleg 
Svedi snida bykkt bykkt bykkt bykknun 
Aa Number Max. Min. Average Thickening 
sped of profiles thickness thickness thickness per year 
cm cm cm mm 
Austurland. Blagrytissvedid 15 35 5 13.2 0.10 
FE. Iceland. Basalt Area 
N : agryti i 
ordurland. Blagrytissvedid 99 95 3 10.7 0.08 
N. Iceland. Basalt Area 
Nordurland. Mdbergssvedid 
64 5 4.5 1 bef) 0.08 
N. Iceland.  Palagonite Area Bd 
Nordéurland i heild 
93 25 8 11.4 0.09 
N. Iceland. Total : : 
My vatnssvedid 
2% 16 10.9 0.08 
The Myvatn Area : : 
Fnjoskadalur 
4 10 6 6.8 0.05 
The Fnjoskadalur valley 
Grimsey 
6 0 0.0 
The Grimsey island e s u Y 
Midhalendid 
6 10 0.18 
The Central highland ° 2 28 
Sudurland vestan Pjérsar 
5 29 1 0.1 
S. Iceland W of river Pjérsd - 4 aE i 
Sudurland austan Pjdérsar 
8 4 
S. Iceland E of river Pjorsa : : a3 2 8) 
s F : 
udurland i heild i gs 14 37 0.28 


S. Iceland. Total 


sunnanlands og fer baé allnerri muninum 4 steinefna- 
magninu ji efstu logum myranna samkvemt korti Bjorns. 
Geti betta bent til bess a6 4 ,,subboreala‘“ skeidinu hafi 
nordéanatt verid hlutfallslega eitthvad meira radandi en 
nu, pott valt sé ad fullyrda nokkud um betta ad svo stéddu. 
En rannsékn 4 myrarsnié6um synir, ad subboreala tima- 


33 


ARSRIT SKOGRAUKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 
TAFLA III. TABLE III. 


bykkt lésskennds moldarjardvegs ofan 4 éskulaginu Hy (Hekla 1104). 
Thickness of mineral (loessial) soil above layer Hy (Hekla 1104 A.D.). 


Tala Mesta Minnsta Medal Arleg 
: snida pykkt bykkt pykkt bykknun 
Svevdi ° ‘ : 
A Number Max. Min. Average Thickening 
se of profiles thickness thickness thickness per year 
cm cm cm mm 
eee anal 
Nordurland. Blagrytissvedid 13 104 20 46 0.5 
N. Iceland. Basalt Area 
D:o. Rofbérd fraskilin 
4] 0 33 0.4 
D:o. Rofbards excluded : A 
Midhalendid 
11 50 8 120 1.4 
The Central highland Z 3 3 
D:o. Rofbérd fraskilin 
D:o. Rofbards excluded 4 2 ee a ops 
Sudurland vestan Pjérsar 
S. Iceland W of river Bjdrsa a 200 2 ge Be 
D:o. Rofb6érd  fraskilin 
D:o. Rofbards excluded ue be ee _ we 
Sudurland austan Pjérsar 
S. Iceland E of river Pjorsa < ee0 Me ie 1 
D:o. Rofb6érd  fraskilin 
5 5 
D:o0. Rofbards excluded i: ee il i 03 
Sudurland i heild 50 280 3] ‘fe 13 
S. Iceland. Total J 
D:o. Rofb6érd_ fraskili 
Miaeh 28 145 31 70 0.8 


D:o. Rofbards excluded 


bilié hefur verid burrara en nokkurt anna®d skeid pédst- 
glaciala timans og einnig hefur ba6 veri6 tiltélulega hlytt 
og bvi kalla ég bad hlypurra timabili6. 

Litum svo nanar 4 toflu III. bess ber raunar a6 geta, ad 
bedi i henni og fyrri toflunum er pykkt éskulaganna dreg- 
in fra heildarpykktinni sem meeld er, til ad f4 fram pykkt 
sjalfs moldarjarévegsins. Tafla III gefur svipada heildar- 
mynd og II a6 pvi leyti, a6 bykktin er meiri sunnanlands 
en nordanlands og 4 midhalendinu er hin par 4 milli, en 


34 


ARSRIT SKOGRAUKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


Aska (brunaleifar) f myrajérd f %. 


% mineral matter in peat soils, 
determined by ignition. 


Mynd 6. Kort, er synir hundradshluta osku i efstu 15 sm myrarjar6- 

vegs 4 ymsum stédum 4 Islandi. — Map illustrating the geographical 

variation in the mineral matter content in the uppermost 15 cm 
layer of peat soils. 

Ur Johannesson 1960. 


sem fyrr getur er munurinn 4 Nor6éurlandi og Suéurlandi 
minni en ij toflu IJ. Raunar eru og hlutfollin i jardévegs- 
bykknuninni milli Nor6éur- og Suéurlands samkvemt toflu 
III ner hin sOdmu hvort sem rofbor6é eru tekin me6d eda 
ekki, en vid samanbur6 vi6 toflu II er bo rétt aod fraskilja 
rofbéréin, bvi i ner engu snidi hef ég fundid milli H, og 
H, moldarjaréveg svo gréfan e6a misbykkan, ad hann 
bendi til rofbardamyndunar. Og berum vid saman jaro6- 
vegsbykknuna milli 2080—770 f. Kr. annarsvegar en hins- 
vegar ba sem or6i6 hefur eftir 1104 e. Kr., kemur i ljés, 
ao a sidara timabilinu hefur hun ordid um fimm sinnum 


hradari i vesturhluta Nor6éurlands, 4 midhalendinu um 
fj6rum sinnum hradéari og sdmuleidis 4 Suéurlandi, bar 


35 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


sem samanburdi verdéur vid komid. Med od6rum oréum: 
Sivan 1104 hefur heildarlega verid 4—5 sinnum meira 
dfok en & hlypurra skeidinu. Athugun 4 kornaster6 (gréf- 
leika) jaré6vegsins leidir einnig i ljés, a6 milli H, og Hy, 
er ner undantekningarlaust finm6-mélugur jarévegur en 
ofan vid 1104-lagié er jardvegur yfirleitt m6- og sand- 
jaroévegur. Skyringin 4 bessum mismun i grofleika og 
jarévegspykknun er su, ad 4 hlyburra skeidinu var gro6ur- 
bekja landsins miklu samfelldari en nti og naéi einnig 
mun herra og ma sja ba6 meo pvi aod rekja leifar jar6- 
vegs med akvaréanlegum oskul6gum inn 4 O6refin. Sem 
demi skal nefnt, a6 bann 3. juli 1950 gekk ég 4 Ketil- 
dyngju i Odédahrauni, sem nu er blasin og ber nidur a6 rét- 
um, eins og raunar flestar dyngjur landsins. Mér til undr- 
unar var vida undir hreinum foksandi i bollum i helluhraun- 
inu utan i dyngjunni bunnt lag af grddéurmold og nedst 
i bvi moldarlagi var alls stadar oskulagié H, og bad svo 
jafnbykkt og reglulegt, ad vart veréur skyrt me6 d6ru en 
a6 barna hafi veri6 skéglendi eda kjarrlendi, liklegast svip- 
ad og nu a4 Fljétsheidi, er askan féll. Petta 6skulag gat ég 
rakid bannig upp i um 800 m heo. Med odrum oréum: 
Ketildyngja hefur veri6 a6 heita ma algréin upp i um 800 
m heo. er H. féll, um 800 f. Kr. Par ed hraunid, sem ég 
gekk, var yngra en 6skulagid H, var ekki von a6 ég fyndi 
bad lag, en upp tr norévesturhlid Ketildyngju ris litil 
snikjudyngja, sem nefnist Skjaldbaka, og 4 beirri dyngju 
var ad finna H,, med bunnu groédurmoldarlagi undir, i 
um 750 m hed. A Utbruna hef ég fundid 4 nokkrum st65- 
um moldarjaréveg undir Hz og ég tel litinn vafa 4, a6 mik- 
id af Odédahrauni hafi verid groid 4 hlypurra skeidinu. - 

{ heild er bykktardreifing laganna H, og H, dakaflega 
regluleg og ma rekja login alveg éslitin bar sem fornan 
jaréoveg er enn ao finna. Petta gildir einnig um myrarjaré6- 
veg og er skyringin st, ad 4 hlypurra timabilinu var miki6 
af nuverandi myrlendi landsins vaxid kjarri eda skégi. 
Og ég vil benda beim, sem ferdast um ttskaga Nordur- 


36 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


lands, t. d. eftir nyja Tjornesveginum, a6 veita bvi eftir- 
tekt, hversu regluleg og jo6fn er bykkt Hs 4 storum svee6- 
um, svo sem austan 4 Tjornesi eda nordantil 4 Skaga. 
Petta veréur vart skyrt me6 66ru en pvi, ad bessi utskagar 
hafi ba verid baktir skégi eda kjarri og a6 askan hafi ekki 
fallid 4 snj6. Eg vil einnig benda 4 bad, i toflu II, ad 4 
hlyburra skeidinu hefur jarévegsbykknun i Grimsey ver- 
id ad heita ma hin sama og i Fnjéskadal. Hinsvegar er 
jaroévegspykktin nidur 4 H, ekki nema 15 cm i Grimsey 
ad jafnadi, m. 6. o. hefur jarévegur haldi6 afram a6 
bykkna bar i sama takt og 4 hlyburra timabilinu fram til 
vorra daga, enda ekki um afok a6 reeéda, en bykktin nidur 
a H. i Fnjéskadal er a6 medaltali um 65 cm og par hefur 
bykknunarhra@éinn pvi margfaldast. Pad er b6 athyglisvert 
ao inni i midjum Vaglask6gi er dypi6 nidur 4 H., ekki nema 
um 45 cm, eda mun minna en i dalnum ij heild, en einnig 
bar er um margfaldan pbykknunarhraéa a6 reda midad 
vid hlypurra timabili6. 

Froodlegt veri ad gera nakveman samanbur6 4a stein- 
efnamagni i myrarjar6vegi milli H.; og H, og yngsta myr- 
arjarovegi, b. e. efstu logum myranna. Petta hefur ekki 
verl6 gert, en sa grofi samanbur6éur, sem ég hef gert 4 
bessu vid melingu myrarsni6a, bendir eindregi6 til bess, 
a6 allmiklu minna sé um steinefnin milli Hz, og Hy. 

Allt ber betta ad sama brunni. Afoks hefur gett mjog 
litils 4 sidustu arbisundum postglaciala hlyvidrisskeids- 
ins mida6é vid bad, sem sidar var6é, og raunar syna athug- 
anir 4 jar6vegi milli H4 og H; ad jarévegsbykknun var 
mjog heg 4 Ollu hlyvidrisskeidinu (sbr. mynd 8). Spurn- 
ingin er ba: Hvener héfst uppblasturinn fyrir alvoru? 
Var bad maske me6 byrjun jarnaldar, er loftslag versnadi 
stérlega? Var bad i sambandi vid landnami6d? eda var bad 
kannske adallega 4 ,,litlu isdldinni“, 1550—1850? Til bess 
ad geta svara6 spurningunni Aleitnu: Hver er adalorsok 
uppblastursins? verdum vid ad geta timasett hann. Hér 
koma 6skul6gin enn til hjalpar. 


37 


s 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960-1961 


‘papnjIxa uaaq anvy sadn] viyay ayy yng ‘auo jfay ay) sv aus 
IY} St 1YSIs ay) OF ajiford ayy, “(vpyazy fo wy C7) 2914I8Ip punT ay) ur svpsvSouIDy 4 ID jios ay, fo ssauasavoo ut 
UuolviLvA puv Suruayory, pros fo ayws ‘ssakvy vsyday Suimoys wosSvip pup ajiford ]10§ — “Qnuylaiesy SO|NYsO ua 
‘TINSUIA [9 SO vues QTY TISKY JN Qrerug ‘erMad r[rUI sutsSaaguel iesundsiqsyrapjors So unuyyAd So “ry “J QQQ9 
tun uurr unerysrysiold uegis rpuey Pv rgreseuiea ely vzey erfey 19 Sepnyso vucs 39 qrmMul], So gtus ‘7 pudyw 


é 


SES EES ee er rer oer 


e009 “9° 


Ww SOFA fue L7g4ebouzo 


json le Cf 2G 


Leidrétting: 
Ur skyringartextanum vid 7. mynd hefur eftirfarandi fallid nidur: 


1: Dékk dskuldg. 2: Ljés dskuldg. 3: Sandjardvegur. 4: Mojarovegur. 
5: Mélujarévegur. 


Correction: 
To the text to Fig. 7 the following should be added: 


1: Black tephra layers. 2: Light tephra layers. 3: Sandy soil. 4: Mo- 
soil. 5: Silty soil. 


SPL Ce YS | =| 
be aay tht ie i 
vA ae epeyy Qniter 2 wees cute 2 wtuy 0 10g a: mig? . 
| sa oni Sv Gleatbemok: $B a ACI gna =. — E 

Qi grinetnstexsyayetag Fen ee ER . 


os = = fect de 


vy aDin> 

aa ae” aE Ae A -_ 
| cnon ” Nae 
wo fo =| Bet 
ae ae ~roree thy £17 encom Baie Th 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS [ISLANDS 1960—1961 


Mynd 7 synir lengst til vinstri jarévegssnid melt su6- 
austur af Vatnagaréi 4 Landi og merkt De 10, en til bess 
ao audvelda stadsetningu hinna fjolmorgu snida, sem meld 
hafa veri6, er landinu skipt i reiti, sem takmarkast af 
lengdar- og breiddarbaugunum og bau merkt me6 tveim- 
ur békstéfum (Aa, Ab .... Ba, Bb o. s. frv.), en snidin 
sidan numerud innan hvers reits. | Vatnagarédssnidinu er 
mikill fj6ldi 6skulaga, og er nut pekktur aldur og upptok 
allmargra pbeirra, er fallid hafa bar sidan sdgur hofust. 

Af forsogulegum 6skul6gum er barna ad finna Heklu- 
login H,, H, og H; og ljosa lagid VII b. Pjérsarhrauni6 
sem barna er undir er, samkvemt C14 aldursakvoréun, um 
8000 ara gamalt (G. Kjartansson 1960, bls. 41). Lengra til 
heegri er sama jarévegssni6 teiknad ad oskulogunum fra- 
dregnum, og grofleiki jarévegsins syndur samkvemt beim 
lauslegu melingum, sem 4 honum voru geréar. Linuriti6d 
a hegra helmingi myndarinnar synir pykknun jar6vegsins 
& ymsum timum. Padé kemur i 1j6s, a6 jarévegsbykknun 
er nokku6é jofn allan fors6gulega timann, eykst )6 nokku6é 
eftir a6 Hs myndast, og bad aod dllum likindum adallega 
vegna foks fra bessu mikla o6skulagi, nest mesta er falli6 
hefur sidan isa sidasta jOkulskeiés leysti af landinu. A6 
visu sést varla vottur af laginu sjalfu i bessu snidi, en 
norour af Heklu hefur betta lag upphaflega verid svo 
bykkt, a6 metrum skipti. Pegar jarévegsfredingar undir 
stjorn Dr. Bjorns Johannessonar unnu ad jarévegskorta- 
ger6 4 Suéurlandsundirlendinu, veittu beir bvi eftirtekt, 
ad 1 morgum moldarjarévegssnidum var nokkurra centi- 
metra bykkt lag, bar sem jarévegurinn var ljésari, og eru 
mork pbessa lags nidur 4 vid vida nokkud glogg, en morkin 
upp 4 vid dljésari. Vid Bjorn tokumst fer6d 4 hendur til 
ao rekja utbreidslu bessa lags, sem ekki virtist vera eigin- 
legt 6skulag, og kom pa i lj6s, a6 nedri mork bess voru 
jafngomul H. og bar med fékkst skyring 4 myndun bess. 
Paé er mynda6 af foki tr Hs, liklega adallega af fokdusti, 
sem borizt hefur ofan af halendinu nestu aratugina eda 


39 


Buacal bite 


wrens. 
wiheéw i 


ARSRIT SKOGREUKTARFELAGS {[SLANDS 1960—1961 


jafnvel nestu old og lengur eftir a6 H; féll. Fok ur Hy, 
hefur einnig lita} jardveg utan vi6 hié eiginlega utbreidslu- 
svedi lagsins nyfallins. En pad er ekki fyrr en einhvern 
tima milli 800 og 1100, sem Afokid tekur a6 aukast og 4 
timabilinu 1104 til 1340 er bad ordi6 margfalt meira, helzt 
sidan svipad fram yfir midja 18. 6ld og eykst ba enn nokk- 
ud. Hva6é veldur pbessari snoggu aukningu 4foks kringum, 
eda nokkru fyrir 1100? Heklugosi6 1104 getur hafa, og hef- 
ur a6 Ollum likindum, valdi6 einhverju hér um. En jpdott 
6skufall veeri pa ferlega mikid, var bad bd miklu minna en 
begar H, og H, myndudust, en fyrst eftir a6 bau myndu6- 
ust var Afokid 6—8 sinnum minna en eftir a6 1104-lagi6d fell. 
If vid athugum jarévegssnidi6 i heild sjaum vid a6 mikil 
oskulo6g, meiri en nokkur eftir landnamsold, eru i forsogu- 
legum hluta snidsins, en jarévegur milli beirra svo finger6- 
ur og jarévegsmyndun svo heg, ad ekki virdist bad geta ver- 
16 gosin 1104 og sidar sem rad6a mestu um hina hrodu jar6- 
vegspykknun. Loftslagsbreytingu er ekki til a6 dreifa i 
kringum 1100. Hin ver6dur ekki fyrr en alllongu sidar og 
raunar ekki a6 sja, a6 hin mikla loftslagsbreyting kring- 


um 600 f. Kr. hafi haft mikil Aahrif 4 jardvegspykknun-— 


ina, Kn milli bess ad login VII b og H, (1104) myndudust, 
hefur nytt komi6 til sOgunnar, nfl. madurinn og husdyr 
hans. Pétt Vatnagar6ur sé nerri rétum Heklu, virdist 
tilkoma mannsins valda hér meiru um aukid afok og bar 
meo aukinn uppblastur en nokkud af eldgosum hennar si6- 
ustu 8000 arin. bvi skal audévitad ekki neitad, ad eyding 
skéga 4 Islandi eftir ad landid byggdist hafi einstéku sinn- 
um og 4 einstoku svedum verid meira eda minna af vold- 
um eldgosa. Negir ad vitna til bess er séra Siguréur 
Gunnarsson ritadi um afall pad, er skégar 4 Fljétsdalshér- 
adi uréu fyrir af véldum Kotlugossins 1755 og Skaftar- 
elda 1783, en bad sem skilur 4 milli forségulegs tima og 
mannaldar 4 I[slandi er, ad fyrir landnam virdast skégarn- 
ir hafa nao sér eftir 6skugos, meiri en nokkur séguleg gos, 
an bess a6 til bess keemi ad landié blési upp, en eftir land- 


AO 


o 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


nam 4 skégurinn erfidara uppdrattar eftir slik 4foll. Fyr- 
ir landnam er, heildarlega sé6, jafnveegi, a} visu nokkudé 
»labilt, milli jarévegsmyndunar og jardévegseydéingar, en 
betta jafnvegi virdist fara tr skoréum begar fljétt eftir 
landnamid. A bad hefur 4dur verid bent (S. Pérarinsson 
1957), ad nuverandi ttbreidsla skéga i Rangarvallasyslu 
og Skaftafellssyslum bendi ekki til bess a6 astedéa sé til 
ad skella miklu af skuldinni vegna skogarey6éingar 4 eld- 
fjollin okkar. Helztu skégarleifarnar i bessum syslum er 
nfl. ad finna { nand peirra briggja eldfjalla, sem storvirk- 
ust hafa verid 4 Islandi sidan sogur héfust. I Skaftafells- 
syslum eru skégarleifarnar einkum i landi Skaftafells og 
-Svinafells i Orszefum og auk bess er enn nokkud skégar- 
kjarr i Skaftartungu, sem hefur veri6 ausin meiri: Kotlu- 
vikri en nokkur Onnur sveit, og i Rangarvallasyslu eru 
skégarleifar einkum 4 Pérsmork, i nand Kotlu, og vid reet- 
ur sjalfrar Heklu. 

Nt ma vitanlega ekki treysta um of 4a eitt jardvegs- 
sni6, en bess skal getid, ad Onnur jarévegssnid 4 Rangar- 
vollum og Landi hafa svipada sé6gu ad segja (sbr. og mynd 
3). b6 ma sja bess merki 4 snidum 4 sunnanver6um Rang- 
arvollum og i Hvolhreppi, ad afok eykst bar um sl66ir 
eftir Heklugosi6é 1510, og ba a6 likindum a6 einhverju leyti 
af véldum bess, en i bvi gosi lagéi 6skumo6kkinn til sudsu6- 
vesturs (S. Bérarinsson 1957). 

En litum einnig 4 tv6 jarévegssnid fra blagrytissvedi 
Noréurlands, 6llum virkum eldfjollum fjarri. Annad er 
ur Skagafirédi sunnanver6um, nerri benum Tunguhdalsi i 
Tungusveit, hitt ur vesturhliS Fnjdéskadals nedéarlega, 
upp af Skégum. Be@i bessi snid syna, ad 4 forsdgulegum 
timum er jardévegsbykknun heg og 4akaflega jofn svo 
langt aftur sem raki6 verdur med hjalp ljésu é6skulaganna. 
[ Skagafjardarsnidinu virdist b6 um nokkra bykktaraukn- 
ingu a6 reda eftir myndun H, og geti hér verid ad reeda 
um 4hrif fra loftslagsbreytingunni { upphafi jarnaldar. 
En veru aldursaékvor6unarpunktarnir béttari er liklegast, 


4] 


2 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS {ISLANDS 1960—1961 


2 


"£ Sty uo so GoM auivs ay] Ul UMDAD “DaLpP Z]DSV|Y NvaIV]g PUuvIaIT YIAON ay] worl suvsdvoip 


pup sajiford j10s om, — *L pudut & 80 RY eUILS B QNUYIA} SpUPLINQION IQxKAssAIsPTG je erusssaagrel OAT -g pudyw 


Poovceae 


NEN oO CO°C2 OOO” COO°9P LO28-E Te) me 


go Oo 
Ww SOPW4 eee Bere zz“ LPG DLA ee 
2EO7 ES 

ooog (2) Coos °o007 COCOCD venasg -w CAA RAY BN AEN an AS ee 

"Te 

Ye 

ky a 

Yaa 
a O 
aw SP O77 hepees CLIO PY WG L SevrOvas 


LOGS FOG OF er L5 AR 


a 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS {SLANDS 1960—1961 


Mynd 9. Snid Bd 57 vestur af ‘Tunguhalsi i Skagafirdi. Sbr. mynd 8. 
Eldspytustokkur er vid d6skulagid Hy (1104), sem er hér mjog punnt. 
Ne@ri ljésu légin 4 myndinni eru Hs, Hy og Hs. — Profile Bd 57 W 
of Tunguhals in Skagafjordur. Layer Hy (1104 A. D.), hardly visible 
is at the height of the match box. The three light layers farther 


down are Hz, H4 and Hs. 
Photo S. Pdérarinsson. 


samkvemt grofleika jarévegsins ad linuritié myndi syna 
ao jaroévegspykknunin hafi fari6 a6 feerast {i aukana nokkru 
fyrir 1100, og yréi ba bykktaraukningin eftir myndun H; 
ad sama skapi minni. Og svo miki6 er augljést, a6 eftir 
landnam er afokid i heild miklu meira en 4 forségulegum 
tima. I Skagafirdi hefur breytingin, samkvemt linurit- 


43 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


W007 O. 
SaWhe me | 


= 3” 's9 


Mynd 10. Skematisk teikning af jardvegsbykknun og rofbardésmynd- 

un { Landsveit. Bilid milli beinna lina synir pykknun i 500 ar. Or- 

in synir adalstefnu uppblastursvinds. — The thickening of loessial soil 

and the development of a ,rofbard“ on the Great Thjorsa Lava 

(8000 years old). Somewhat schematized. The vertical distance bet- 

ween the streight lines represents a time interval of 500 years. The 
arrow shows the main direction of eroding wind. 


inu og gréfleika jardvegsins, ordid fyrir 1100 og varla 
sidar en um 1000. { Fnjéskadalnum hefur fokid aftur 4 
moti ekki fari6é ad aukast verulega fyrr en eftir 1500. 
Kemur petta meeta vel heim vid pba stadreynd, ad skdég- 
unum er eytt bar miklu sidar en i Skagafirédi (H. Bjarna- 
son 1947). 

Pau jar6évegssnid, sem hingaé til hafa veri6 reedd, eru Oll 
moldarjar6vegssni6. Ad lokum skal a6 pvi viki6, hvaé lera 
ma um sogu uppblastursins af snidum i myrum. Mynd 11 
synir fimm slik snid. I stuttri ritgerd um frjélinurit, sem 
sé ungi og efnilegi jaréfredingur Porleifur Einarsson, 
birti i bessu timariti fyrir nokkrum arum (Hinarsson 
1957), er 4 pad bent, a6 i myrum kringum Reykjavik sé 
efsti hluti snidanna gulleitari en morinn undir. Telur 
Porleifur betta stafa af afoki, sem teki6 hafi ad berast ut 
{ myrasundin af holtunum milli beirra skommu eftir a6 
landnam hofst. En timasetningin er hér bygg6 a afstodu 
gulleita lagsins til ljésa lagsins VII b, sem hér er allssta6- 
ar ao finna, og er eins og fyrr getur mynda6é skommu fyrir 
landnam. Skyring Porleifs er vafalaust rétt i adalatrid- 
um. Mynd 11 synir tv6 jardvegssnid, sem vid meldum 


Ad. 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS {SLANDS 1960-1961 


BAS8 Goo Cees: Coaee Cec BF 
Sretkjorflotr Leekjorkor Sogomyr: bln sot Sefiobretika 


Mynd 11. Nokkur myrajardvegssnid. Gréf or synir nedri mork gul- 
bruna lagsins. Skyringar: 1: Dokk dskulég. 2: Ljés 6skul6g: Starmosa- 
torf, litt fuid. 4: Sama, funara. 5 Starmosatorf med kvistaleifum. 6: 
Starmosatorf med birkilurkum. 7: Starmosatorf litad af afoki. 8: Edju- 
borinn mor. 9: Edja. 10: Sandur. — Five bog profiles. Legend: 1: Black 
tephra layers. 2: Light tephra layers. 3: Carex moss peat, slightly decom- 
posed. 4: D:o highly decomposed. 5: Birch moss peat. 6: Birch stumps. 
7: Carex moss peat coloured by eolian material. 8: Mud peat. 9: Mud. 
10: Sand. 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


saman 4 Reykjavikursve6inu, annad i Sogamyri (frjo- 
greint af Porleifi), hitt skammt austan vid Ellidaar, i 
skuréi nordan vid bjddéveginn, bar sem litaskiptin eru 
mjog greinileg (Mynd 12). begar stlur Ingélfs rak her 
ao landi voru 6oll holt ennbaé holt i fornri merkingu, ba6é 
er a6 segja skégi vaxin, en fljott hefur gengi6 4 ba skoga, 
og bar med héfst eyding bess moldarjar6évegs, er huldi 
bessi holt, liklega a6 mestu vegna uppblasturs, en liklega 
einnig a6 einhverju leyti vegna aukins vatnsrofs er yfir- 
boro’ jarévegsins var svipt pbeirri vorn, sem skéogur og 
kjarr veita. Litbreytingin i myrunum getur a6 einhverju 
leyti stafad af bvi a3 regnvatn hefur — einkum i st6rrign- 
ingum — skolaé steinefnum af holtunum ut i myrarnar 
i kring, begar holtin foru a6 ver6a skégarvana. 

Snidi6 Ce 33 er tr skuréi vid Pingvallaveg nerri Selja- 
brekku, vestan i Mosfellsheidi, i nestum 200 m he yfir 
sjo. bar hefur uppblasturinn greinilega byrjaé mun seinna 
en i kringum Reykjavikina. Synir bao, a6 ekki er paé loft- 
slagsbreyting til hins verra, sem kemur af stad uppbleestr- 
inum i landnémi Ingélfs, pvi hun hef6i att a6 verka fyrr 
barna uppi en ni6ri i Reykjavik. Ekki mun hér heldur eld- 
gosum um ao kenna. Orsokin er: maéurinn og htusdyr 
hans. 

Snidi6 Ce 9 er melt um 6 km austur af Borgarnesi, sunn- 
an undir einum af beim fjolmorgu bergasum hvalboku6- 
um, sem einkenna laglendi Myrasyslu. Peir hafa einnig 
teki6 ad blasa upp, barna i landnami Skallagrims, mjog 
skommu eftir landnam. 

Loks er hér teki6 me6 sni6, melt i myrarsnidi hja Stekkj- 
arflotum sydést i Kalki i sunnanverdum Skagafir6i, og 
skammt fra litlum mel, jarévegsvana. Par tekur jar6veg- 
urinn a6 litast af foki p6 nokkru fyrir 1100 og kemur bad 
vel heim vid bad, sem rada metti af jardvegssnidinu hja 
Tunguhalsi, sudvestan i halsinum gegnt Stekkjarflotum. 

Nu skal ljika longu skrifi. Pessar rannséknir 4 4foki og 
uppblestri med hjalp oskulaga eru 4 byrjunarstigi a6 


46 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960-1961 


, 


Mynd 12. Snid Cc 28 (Sbr. mynd 14), synir litaskiptin, sem verda z 
myrajaroveginum skOmmu eftir landnamid. — Profile Cc 28 (cf. Fig. 
/4) showing the change in colour of the peat soil above the settlement 
niveau because of eolian material. 

Photo S. Porarinsson. 


heita ma. Eg hygg p6, ad pad, sem hér hefur verid fram 
dregi6, negi til ad syna, hversu mikla moguleika dskul6g- 
in veita til aframhaldandi rannsékna 4 pbessu bydingar- 
mikla, pjédarhagvaréandi vidfangsefni, og einnig ettu 
slikar rannsoknir a6 geta haft nokkra sdégulega byéingu. 
Saga bjodar, sem lifdi um aldir a6 mestu 4 landbuna6i, er 
vitanlega natengd sdgu jarévegsins sjalfs, sogu moldar- 


AT 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS {SLANDS 1960—1961 


innar. Og saga mannlifs og saga jardvegs i bessu landi 
geta varpa6é nokkru ljési hvor 4 aéra. 

bad mun almennt talid, a6 mobergssvedunum sé hett- 
ara vid jarévegseydingu vegna uppblasturs en blagrytis- 
svedunum. En oéskulagaathuganir 4 Nordéurlandi benda 
eindregid til bess, a6 blagrytissvedi Noréurlands hafi far- 
id ad blasa upp i storum stil alllongu fyrr en Pingeyjar- 
syslurnar. Orsokin er vafalitid si, ad blagrytishérudin voru 
svo miklu péttsetnari begar fra landnamsold. Mér vir@ist, 
ut fra Oskulagaathugunum, litill vafi 4, a6 4 st6rum sve6- 
um i bessum héruéum, m. a. morgum dalahlidum, sé nu- 
verandi burrlendi jardvegur ,,sekinder“. [ honum er ekki 
ad finna Heklulogin H, og Hy. Pessi sveedi hafa or6i6 6r- 
foka snemma 4 éldum Islands byggdéar og hafa sidar nad 
ad gréoa aftur a6 nokkru leyti. Eyjafjaréardalur er gloggt 
demi um bennan uppblastur, svo og Blondudalur og Langi- 
dalur. Sama er a6 segja um suma dali i Borgarfjaréar- 
héraoi, t. d. Lundareykjadal. Vera ma, a6 bessi nyi, pbunni 
jarovegur poli betur saudbeit en sa upprunalegi. Pessi 
uppblastur ver6éur adallega adur en loftslag tekur ad versna 
og ekki hefur oskufall ra6i6 neinu um hann i Borgarfir6i, 
en vera ma, ad Oskufallid samfara Heklugosinu 1104 hafi 
auki6 eitthvaé 4 eydingu skéga i Skagafjaréarsyslu og 
Austur-Htinavatnssyslu og bar me6o studlad eitthvad ad 
auknum uppblestri, pétt vafalaust megi telja, ad ekki hafi 
bad haft neina urslitapydingu. I délum Pingeyjarsyslna 
er mun meira varéveitt af upprunalegum jardvegi, med 
ljé6su Heklul6gunum, en i vestursyslum Nordurlands. Veeri 
mjog frdédlegt, fra sdgulegu sjénarmi6i, a6 rekja nanar 
sogu uppblastursins i ymsum héru6dum landsins og kanna, 
hvener ryrnun landgeda fer fyrst ad hafa bar veruleg 
ahrif. Er t. d. hegt a6 finna samband milli landryrnunar 
{ Skagafiréi vegna uppblasturs og hnignunar bess hérads 
eftir lok pj66veldistimans? 

Padé, sem rada ma af oskulagarannséknum um uppblast- 
ur 4 Islandi, samkvzemt pbessari bradabirgéa samantekt, 


48 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


er ba i stuttu mali betta: Allt fra pvi er isa sidasta jokul- 
skeids t6k ad leysa af landinu hafa veri6 hér meira e6a 
minna grédurvana affokssvedi: urdir fram med joklum, 
jOkulsandar, sandar med sj6 fram, vikrar og halendis- 
auonir. Fra bessum sveedum hefur afok borizt 4 gr6ééur- 
lendi og bundizt svo, a6 allur islenzkur moldarjarévegur 
ma heita lésskenndur. A meiri hluta péstglasiala hlyvi6ris- 
skeidsins, eda fra bvi um 5000 f. Kr. a. m. k., voru af- 
fokssve6in bé6 mjog takmorku6é aod flatarmali, midad vid 
pad sem nt er, 6grénir jokulsandar minni um sig, mikill 
hluti innlandshasléttunnar grédinn og grédéurmork herri 
en nu. Uppblastur var pba tiltolulega mjoég litill og jafnvegi 
radandi milli uppgredslu og grddéureyoingar. Hin snogga 
versnun loftslags i jarnaldarbyrjun lekkar grdééurmork 
nokku6é og afok vex, en b6 ekki ad neinu verulegu radéi 
fyrr en norrent landnaém hefst. Strax upp ur pvi storeykst 
uppblasturinn, sem hefur haldi6 afram 6sliti6 sidan, svo 
a6 stérkostlega hefur gengid 4 grédurlendid. [ sumum bpétt- 
bylustu héruéunum urdu stor svzedi 6rfoka begar snemma 
4 Oldum, en heildarlega sé6 mun uppblasturinn p6 hafa eytt 
mun meira af groddurlendi 4 sidari dldum, einkum 4 m6- 
bergssvedunum. Meginors6k uppblastursins er hvorki a6 
finna i eldsumbrotum né versnandi loftslagi. Madurinn 
og saudkindin eru megin orsdk bess éhugnanlega upp- 
blasturs, sem an aflats hefur ryrt vort dyrmeta gr66ur- 
land i,,[slands bisund ar“. 


os 


HEIMILDARRIT — LIST OF REFERENCES 


Bjarnason, Hakon 1937. Pjérsdrdalur. Arsrit Skdégrektarfélags {Is- 
lands: 5—35. Reykjavik. 

— 1941. Uppblastur { Landsveit 4 sidustu 6ld. Arsr. Skf. [.: 42—52. 

— 1942. Abud og ortréd. Arsr. Skf. [.: 8—40. 

— 1944a. Um utbreidslu skéga og skdéganytjar. Arsr. Skf. [.: 10—35. 

— 1944b. Heggur sa er hlifa skyldi. Bunadarrit 57: 163—180. Reykja- 
vik. 

— 1947, Eyding skéga i Fnjéskadal. Arsr. Skf. f.: 5—19. 


A9 


ARSRIT SKOGR&UKTARFELAGS ISLANDS 1960—1961 


— 1953. Grddurran eda rektun. Reykjavik (Sérpr. ur Timanum). 

— och Thorarinsson, S. 1940. Datering av vulkaniska asklager i is- 
landsk jordman. Geogr. ‘Tidsskr. 43: 5—30. Kobenhavn. 

Bout, P. 1953. Etudes de Géomorphologie dynamique en Islande. 
Exped. Pol. Francaises. Missions Paul-Emile Victor. III. Paris. 

Cailleux, A. 1939. Actions du vent sur les formations volcanique en 
Islande. Bull. volcan. Sér. II. Tome V: 18—64. Napoli. 

— 1942. Les actions éoliennes périglaciaires en Europe. Paris. 

Campbell, J. B. 1955. FAO Report No. 363-Report to th eGovernment 
of Iceland on Soil Conservation and Pasture Managements. Rome 
(Fjolrit). 

— 1957. FAO Report No. 592. (Sama heiti. Fjélrit). Rome. 

Einarsson, Porleifur 1957. Tvo frjdlinurit ur islenzkum myrum. 
Arsr. Skf. [.: 89—97. 

Emilsson, Steinn 1931. Lossbildung auf Island. Soc. Sci. Isl. II. 
Reykjavik. 

Fridriksson, Sturla 1960. Uppgredsla og rektun afréttarlanda. Arbék 
landbunadarins 11: 201—218. Reykjavik. 

Harder, P. 1911. Virkninger af Flyvesand. Nogle Iagttagelser fra Is- 
land. Medd. dansk geol. Foren. 3: 619—622. Kébenhavn. 

Hurtig, Th. 1960. Zur Schafhaltung auf Island. Polarforschung 28: 
65—71. Kiel. 

Horner, N. G. 1949. Om vindverkan i Island. Ymer, 69: 40—48. 
Stockholm. 

Iwan, W. 1955. Island. Studien zu einer Landeskunde. Stuttgart. 

— 1937. Uber Léss und Flugsand in Island. Z. Ges. Erdk. 1937: 
177—194. 

Johannesson, Bjorn 1960. The Soils of Iceland. Univ. Res. Inst. Dept. 
of Agriculture Reports. Ser. B. No. 13. Reykjavik. 

Jonsson, Olafur 1943. Rektun, beit og ranyrkja. Bunadarrit 56: 
77—97. Reykjavik. 

Kyjartansson, Gudmundur 1960. The Thjgrsa Lavas. On the Geology 
and Geophysics of Iceland: 38—41. Reykjavik. 

uv. Knebel, W. und Reck, H. 1912. Island. Eine naturwissenschaftliche 
Studie. Stuttgart. 

Kristmundsson, Gunnlaugur 1943. Sandfokshettan og lifsbaratta 
félksins. Arsr. Skf. {.: 63—75. 

Lag, J. 1955. Litt om innvirkning av viideloaee og eoliske sedi- 
menter pa jordsmonnet i Island. Norsk geogr. Tidsskr. 15: 20—28. 
Oslo. 

Nielsen, N. 1933. Contribution to the Physiography of Iceland. Kgl. 
D. Vidensk. Selsk. Skr. Nat. Mathem. Afd. Rekke IV, 5 K6ében- 
havn. 


50 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [ISLANDS 1960—1961 


Preston, R. S., Person, E., and Deevey, E. S. 1955. Yale natural radio- 
_ carbon measurements II. Science 122: 954—960. 

Samuelsson, C. 1924. Vittrings — och erosionsstudier pa Island. Geol. 
Féren. Stockh. Férh. 46: 377—379. 

— 1925. Nagra studier Over erosionsféreteelserna pa Island. Ymer, 
45: 339—355. Stockholm. 

— 1926. Studien tiber die Wirkung des Windes in den kalten und 
gemassigten Erdteilen. Bull. geol. Instn. Univ. Upsala. 20: 
55—230. 

Sandgredslan. Ed. Arnor Sigurjénsson. Reykjavik 1958. 

Sapper, K. 1909. Die Bedeutung des Windes auf Island. Aus d. Natur, 
5: 1-16. Leipzig. 

Tauber, H. 1960. Copenhagen Natural Radiocarbon Measurements 
IiI, Corrections to Radiocarbon Dates made with the Solid 
Carbon Technique. Amer. J. Sci. Radiocarb. Supplement, 2: 
5—11. 

Thorarinsson (Porarinsson), Sigurdur 1944. Tefrokronologiska studier 
pa Island. Geogr. Ann. Stockh. 26:-1—27. 

— 1956. The Thousand Years Struggle against Ice and Fire. Reykja- 
vik. 

— 1957. Rangeingar og eldfjéllin prju. Sudurland 5. okt. 1957. 
Selfoss. 

— 1958. The Orefajokull Eruption of 1362. Acta Nat. Isl. I, 2. 
Reykjavik. 

-- 1960. On the Geology and Geomorphology of Iceland. Chapt. 
X. Some Remarks on Wind Erosion in Iceland. Geogr. Ann. 
Stockh. 41: 168—169. 

Thoroddsen, Bb. 1913—15. Ferdabok 1—4. Kobenhavn. 

-- 1918-22. Lysing {islands 1—4. Kébenhavn. 

Borsteinsson, Ingi. 1961. Saudfé og grédur. Timinn 1. febr. 1961. 
Reykjavik. 


SUMMARY: 
Wind Erosion in Iceland. A Tephrochronologial Study 
ay) 
Sigurdur Thorarinsson 


Soil destruction caused by wind erosion has for centuries been a 
serious problem in Iceland. After the Second World War this pro- 
blem has been actualized by the rapid increase in the number of 
sheep in the country which may lead to increased soil destruction 
and shortage of grassland. 


51 


‘UOpDARY 
4 sak 
seocsy PRC PISHVE 


ARSRIT SKOGRAKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


Opinions differ as to the main cause of the destruction of wood- 
land and erosion of soil since the time of settlement in Iceland. 
Some students of the problem are inclined to put the blame mainly 
on deteriorating climate and volcanic activity. Others maintain that 
man and his grazing livestock are the main cause. 

In the present paper the author mentions briefly previous papers 
published on this subject and concludes, that most of the state- 
ments about the main cause of the soil destruction in Iceland are 
not based on scientific field studies. Such studies are therefore urgent- 
ly needed and the author maintains that tephrochronology can be 
very useful for these studies. 

Many tephra layers have now been identified and dated in 
Icelandic soils. Among the historical ones is the majority of the 
Hekla layers, some Katla layers and two Orefajékull layers. The dat- 
ing of most of these layers is exact. Some very widespread pre- 
historic rhyolitic layers have been dated by the radiocarbon method 
or by other means, among them are the Hekla layers Hg (Fig. 5), 
Hy, and Hs and a layer designated VIIb, desposited about 800 A. D., 
that is short before the beginning of Nordic settlement in the 
country. Layers H4 and Hs were spread in the same direction as H3. 
The age of these three layers is about 6600 (Hs), about 4000 (H4) and 
about 2700 years (Hs). 

The dated tephra layers are very helpful for measuring and compar- 
ing the rate of thickening of mineral (loessial) soils at different peri- 
ods and in different parts of the country. The rate of thickening is 
an indicator of the soil erosion going on, as the windborn material 
is partly deposited on the vegetation covered areas and bound by 
the vegetation. It is pointed out, however, that isolated soil patches 
left on wind eroded areas as a rule are much higher (thicker) than the 
soil cover was before the deflation started in the area. So are also 
edges of the vegetation covered areas bordering the deflated ones 
(cf. Fig. 10). This is because of the rapid increase in the deposition 
-of the windborn material on the grass or woodland when the areas 
where the soil erosion is going on reach nearer. Consequently profiles 
measured at such soil edges — in Icelandic called rofbard, — exaggerate 
the average soil thickening and should be avoided when comparing 
the recent rate of soil thickening with the prehistoric one, as the soil 
thickening was then much more even and hardly any ,,rofbards* 
were formed. 

From ‘Tables I-III one can draw the following conclusions: Dur- 
ing the Subboreal Time (ab. 2500—ab. 600 B. C.), the main part of 
which is represented by the time interval between layers Hg and 
H4, the rate of thickening of the loessial soil was on average 4—5 


52 


ARSRIT SKOGREKTARFELAGS [SLANDS 1960—1961 


times slower than it has been since 1104 A. D. The thickening was 
very even in extensive areas and the soil between Hg and H4 is 
on the whole silty whereas the soil above H, (1104 A. D.) is fine- 
sandy or sandy, in the youngest part of many ,,rofbards“ even coarse- 
sandy. Comparing North Iceland with South Iceland we find that 
both between Hg and Hy and above H; the rate of soil thickening is 
considerable faster in the south than in the north and fastest in the 
neighbourhood of Hekla (S. Iceland E of Pjérsa). Yet this difference 
between north and south was greater in the Subboreal Time than 
after 1104 A.D. This seems to indicate, that in Subboreal ‘Time 
northerly winds were somewhat more prevailing than in recent 
time. We find also that between H3 and Hg the thickening of soil on 
the island Grimsey is about the same as in central N. Iceland (Fnjéska- 
dalur). During the Subboreal Time the carpet of vegetation on the 
mainland reached considerably higher than now and covered great 
parts of the highland plateau of the interior which are now bare. 

A closer study of single profiles such as the profile on Fig. 7, in 
the vicinity of Hekla, and the two profiles from the North Iceland 
Basalt Area shown on Fig. 8 show that the rate of thickening of the 
loessial soil was on the whole very even until after the arrival of man, 
but then increased very rapidly. Fig. 11 shows five bog profiles. Cc 9 
is near Borgarnes in West Iceland, Bd 58 in Skagafjérdur, North 
Iceland, Cc 25 and 28 near Reykjavik and Cc 33 on the W slope of 
Mosfellsheidi in nearly 200 m height. These profiles are measured 
near low ridges or hills (icelandic holt), which can be assumed to 
have been covered by birch woods or brush woods at the time of settle- 
ment. Short above the settlement niveau the soil in the bog pro- 
files becomes somewhat yellowish brown in colour because of mineral 
matter carried from the hills into the bogs mainly by wind but partly 
also by water (Fig. 12). This indicates that on these hills the soil 
destruction started shortly after the beginning of the settlement. The 
cause can neither be climatic nor volcanic to any decisive degree. 

In short the preliminary tephrochronological research here _pre- 
sented has revealed the following: 

Ever since the last inland ice began to recede and leave parts 
of the country there have been areas such as marginal zones along 
the glaciers, sandur plains, strand barriers and areas covered by re- 
cently fallen tephra as well as some highland areas, which have been 
bare of vegetation and from which eolian material has been trans- 
ported to vegetation covered areas. Therefore nearly all mineral 
soils in Iceland may be classified as loessial. During at least the greater 
part of the Postglacial Warm Period the rate of soil thickening in 
Iceland was very even and slow, indicating that winderosion was 


53 


University of Alberta I 


MINN CT 


| 
ARSRI TO ORUVUOW ors 4 ar eS ia 


then on the whole insignificant. The country was then vegetation- 
covered to a much greater extent than now. During at least the 
Subboreal Time there was a fair equilibrium between soil forming 
and soil destroying processes; birch woods grew on many of the pre- 
sent bogs and the vegetation limit was considerably higher than now. 
The climatic deterioration about 600 B.C. lowered the vegetation 
limit and seems to have increased somewhat the soil destruction by 
wind erosion but that increase was very small compared with the 
increase that started soon after the beginning of nordic settlement 
in the country. Since then the soil eroding agencies have been work- 
ing with a great speed as they still are, having reduced immensely 
the vegetation covered areas of the country since the beginning of 
settlement. 

Soil destruction on big scale seems to have started earlier in densely 
populated areas such as Skagafj6rdur in the north. In these districts 
much of the present mineral soil-cover is secondary, the primary soil 
having been removed by wind erosion (to some degree also by soil 
slides and washing away of the soil) so early that formation of a new 
soil-cover has long ago started. Climatic deterioration and volcanic 
activity may have, and in all probability have, played some role 
in the destruction. of the soil and vegetation cover in Iceland since 
the beginning of settlement, but that role has not been decisive. ‘The 
main cause of this tremendous soil destruction, which to a great extent 
is due to wind erosion, must be man and sheep. 


54 


